અંક: ૨૫ જુલાઈ ર૦૨૪ 


દજબામ 


સરક્યુલર 


માસિક ગુજરાતી ઈ-મેગેઝિન, 
ન યો ૦. 


દશનામ 


સરક્યુલર 


જુલાઇ ૨૦૨૪ 


તંત્રી 


લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 


મો. 9098 550 833, 


દક 


6850080160081800481.૮00? 


પ્રકાશન અને સંકલન 


લલ્તિપુરી આર. ગોસ્વામી 


સુન 

ઉઝર્ઈન 

જીપલ્લીકેશન્સ 

સુરત. 

પ્રસિસ્લાન 
( છ વોટ્સએપ ગ્રુપ #0૫4 %) 
(6 % મલગ્રમ ચેનલ 0૫.) 
( & ગુગલડ્રાઈત તાત) 
( & ચુગલડ્રઇવ લદ) 
ઉ. 
(0 ફઝ વાન) 


તંત્રીલેખ. 


નમતા 


નમ્રતા એ જ સાચી મહાનતા છે. 
“નમે તે સૌને ગમે.' 

પોતાના સ્વમાનમાં રહી સૌને સનમાન આપવું 
એ નમ્રતા છે. 

સ્વયંમાં યોગ્યતા, સામર્થ્ય અને સાધન 
સંપન્નતા હોવા છતાં એનો અહંકાર ન કરવો, 
એનાથી બીજા લોકો પર રૂઆબ ન કરવો એ 
નમ્રતા છે. 

નમ્રતાથી સંબંધો મધુર બને છે. સંબંધોને 
જાળવી રાખવા માટે નમ્રતા આવશ્યક છે. 

નમ્ર વ્યકિત સૌનો હદયસમ્રાટ બને છે. તેને 
સર્વનો પ્રેમ, આદર-સત્કાર પ્રાપ્ત થાય છે. 

નમ્ર વ્યકિત સર્વને સહયોગી બનાવી દે છે. તેથી 
તે દરેક ક્ષેબ્રે સફળતાને વરે છે. 

જીવનમાં આવતા વિઘ્નો તેમજ સમસ્યામાં 
નમ્રતા કવચ બની રહે છે. 

નમ્ર વ્યકિત શાંત, મક્કમ અને હિંમતવાન બને 
છે. 

નમ્રતા વ્યકિતને પતનથી બચાવે છે. 

નમ્રતાનો ગુણ કેળવવા 'હું' અને 'મારૂ'ની 
સભાનતાથી દૂર રહીએ, પોતાની બુદ્ધિ, ધન- 
સંપતિ, રૂપ, જાતિ વગેરેને ઈશ્વરની સંપત્તિ 
સમજીએ, નાનાઓને પ્રેમ અને મોટાઓને 
આદર સત્કાર આપીએ, અહંકારનો ત્યાગ 
કરીએ. 38 નમો નામરાયણ. 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


02 


022.-% 
04... 
05... 
2... 
12.% 
૧8... 


16. 


18... 
જ. 
20... 
23... 
શ. 
. 
26.... 


ટશનાનમ 


સરક્યુલર 


*.* અનુક્રમણિકા ... 
તંત્રીલેખ 
દશનામ સરક્યુલર ઈ-મેગેઝિન પ્રાપ્તિ સ્થાન લિંક... 
હોસ્ટેલ વિધાર્થીને સ્વચ્છંદી બનાવે છે કે સ્વનિર્ભર? 
સત અમર દેવીદાસ સેવા ભક્તિની અનન્ય ગાથા... 
પાત્રતા. 
એપ્લિકેશન વગરનો સ્માર્ટફોન. 
ગરમીના સમયમાં પેટની સંભાળ... 
ઘાસનો રંગ લાલ કે લીલો... એક બોધકથા... 
હાસ્ય કણિકાઓ... 
સૌથી ભયાનક રોગ છે સેલ્ફ મેડીકેશન... 
ચિત્ર સંદેશ... 
આભાર... 
સમાજ શ્રેષ્ઠિઓના ઈન્ટવ્યૂ વિશેષાંક વિશે... 


સાદર અર્પણ... 


સ્ટ 
દશનામ 


સરક્યુલર 
માસિક ગુજરાતી ઈ-મેગેઝિન 


દર મહિને અંક પ્રાપ્ત કરવા માટે 


ર. [૫ વોટ્સએપ ગ્રુપ 4010 |, 


“4 ટેલિગ્રામચેનલ 101૫, 
_ ૮ ગુગલ ડ્રાઇવ 061-1016) 


181૬૨૫૬1 &તત૪૦ 
॥] ુજરાતી ઓડિયો સાથે. 66 


એક વર્ષથી વધુ સમય હોસ્ટેલમાં રહેલ 
વિધાર્થી અને હોસ્ટેલમાં બિલકુવ ના રહેતા 
વિધાર્થી વચ્યે કોઈ તફાવત જોવા મળે 
ખરો? તો ચોક્કસપણે કહી શકાય કે 
હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરેલ વિધાર્થી 
વધારે પરિપક્વ અને વધુ નિર્ણયશક્તિ 
ષરાવતો જોવા મળે છે. એટલે જ વિધ્યાર્થી 
સમયગાળા દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 
બે વર્ષ હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરવો 
જજોઈએ. 


હા, મનોવિજ્ઞાનને ધ્યાનમાં રાખીને વાત 
કરીએ તો નાની ઉમરમાં બાળકોને જ્યારે 
માબાપનાં પ્રેમ, હૂં અને સંસ્કાર સિંચનની 
જરૂર હોય છે ત્યારે હોસ્ટેલમાં મૂકવો વધુ 
હિતાવહ નથી. બાળકમાં જાતે નિર્ણય 
લેવાની શક્તિ આવે અને પોતાનાં કામ જાતે 
કરી શકે એવી શારીરિક શક્તિ આવે પછી 
જ હોસ્ટેલમાં અવશ્ય મૂકવું જ જોઈએ. 


હા, કેટલાક વિધાર્થીઓ સમાજને 
અમાન્ય હોય તેવાં વર્તન-વ્યવકાર કરતા 


£5 પ્રતિકપુરી એમ, ગૌસ્વામી: 
૬ 
થયા છે. પણ તેમની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી 
છે. જેથી વિધાર્થી બગડી જશે તેવો ખોટો 
ભય રાખીને ધરમાં જ રહીને અભ્યાસ 
કરાવવો જોઈએ તે માન્યતા ભૂલ ભરેલી 
ગણી શકાય. 


કુટુંબમાં સાથે રહીને પાંચ-દસ વર્ષમાં 
જેટલો વિકાસ થશે કે જેટલું શીખશે એના 
કરતાં હોસ્ટેલમાં માત્ર બે વર્ષમાં રહીને ઘણું. 
વધારે શીખશે અને વયારે વિકાસ થશે. 


હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરવાથી 
સૌથી મોટો ફાયદો એ થાય છે કે વિધાર્થી 
સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણય લૈતા શીખે છે. ક્યારેક 
નિર્ણય ખોટા પડે તો પણ તેમાંથી શીખે છે. 
વિધાર્થી સ્વનિર્ભર બને છે, પોતાનાં દરેક 
કામ જાતે કરવાનાં હોય છે. 


અભ્યાસ માટે યોગ્ય પ્રમાણમાં સમય 
ફાળવવો, અભ્યાસનું હોમવર્ક કરવું. ફાજલ 
સમયનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો, જાતે 
પથારી સાફ કરવી અને યોગ્ય સમયે સૂઈ 


જવું વગેરે. મિનિટે મિનિટના કામનું 
આયોજન કરવું પડે છે, અહીં મમ્મી કે પપ્પા 
નથી જે કામમાં મદદ કરે 


સામાન્ય રીતે કુટુંબ સાથે રહીને અભ્યાસ 
કરતા વિધાર્થીના અભ્યાસ સિવાયનાં કામ 
મોટાભાગે મમ્મી કરતા હોય છે. અમુક 
નિર્ણય લેવામાં પપ્પા મદદ કરતા હોય છે. 


કોઇ મૂંઝવણ હોય તો ઘરમાંથી તરત જ 
માર્ગદર્શન મળી જતું હોય છે. આમ થવાથી 
વિધાર્થી અન્ય પર આયાર રાખતો બની 
જાય છે. જ્યારે હોટેલમાં બધું જાતે જ કરવાનું 
અને જાતે જ નિર્ણય વૈવાના હોવાથી 
પરિપક્વતા ઝડમી આવે છે, અન્ય પર 
આધાર રાખવાની જરૂર પડતી નથી. 


હોસ્ટેલમાં સહાધ્યાયી સાથે મિત્રતા 
કેળવાય છે. આ મિત્રતા ખૂબ જ લાંબો 
સમય ટકી રહે છે, જે ભવિષ્યમાં મદદરૂપ 
થાય છે. અન્ય વિધાર્થીઓ સાથે સંગત 
થવાથી વિવિષ અનુભવો પ્રાસ થાય છે. 
અન્ય વ્યક્તિને ઓળખવાની તક મળે છે. 
પરિણામે જાતે નક્કી કરી શકે છે કોની સંગત, 
સારી કે ખરાબ. પોતાના ગુણ અને 
અવગુણનો ખ્યાલ આવે છે. આમ, પોતાની 
જાતને ઓળખતા થવાય છે. જે મોટી 
બાબત ગણી શકાય. 

હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ લૈતાંની સાથે જ ખબર 
હોય છે કે પોતાનું ધ્યેય શું છે. આમ, ધ્યેયની 
જાણકારી હોવાથી તે દિશાના પ્રયત્નો 
શરૂઆતથી જ કરવામાં આવે છે. ધ્થેય પ્રાસ 
કરવામાં કેટલી મહેનત, કેવી રીતે કરવી તેનો 
ખ્યાલ આવે છે, 


અભ્યાસ કે સ્વવિકાસ સિવાય અન્ય 


06. 


પ્થેય હોતા નથી. પોતાના સિવાયની અન્ય 
કોઇ જવાબદારી ન હોવાથી પોતાનાં કામ કે 
ધ્યેય માટે પૂરતો સમય ફાળવી શકાય છે. 
વધુ મહેનતુ અને ઉત્સાહિત કેટલાક વિધાર્થી 
તો અભ્યાસની સાથે નાની જોબ કરીને 
પોતાનો ખર્ય પણ કાઢે છે. આવા 
વિધાર્થીઓને ભવિષ્યમાં રોજીરોટીની કોઈ 
મુશ્કેલી પડતી નથી. 


આજે ધણા વિધાર્થીઓ હોસ્ટેલના બદલે 
પેઇંગગેસ્ટ તરીકે રહીને પણ પોતાનું ષ્થેય 
હાંસવ કરવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. 
પેઇંગગેસ્ટ કે હોસ્ટેલમાં રહેવાથી ફાવશે, 
ભાવશે, ચાલશેને અપનાવી લેતા હોય છે. 
પરિણામે અનુકૂળ થવાની શક્તિમાં વધારો 
થાય છે, જેના કારણે સાંવેગિક રીતે સ્વસ્થ 
રહેવાય છે. ઉદાસીનતાથી દૂર આનંદમય 
વાતાવરણ જાતે જ બનાવી લેતા હોય છે. જે 
ભવિષ્યમાં જીવન જીવવામાં ખૂબ જ 
ઉપયોગી થઇ પડે છે. 


ટૂંકમાં, પોતાનાં કામ જાતે કરવા, અને. 
જાતે નિર્ણય લેવા આ બે બાબતમાં 
પારંગતતા લાવવી અધરી છે. જે હોસ્ટેલ કે 
પેઇંગગેસ્ટ તરીકે રહેવાથી ઝડપથી અને 
કાયમી આવશે, માટે જ કોલેજમાં અભ્યાસ 
કરતા વિધાર્થીને હોસ્ટેલ કે પેઇંગગેસ્ટમાં 
રડીને અભ્યાસ કરવાની તક આપવી 
જોઈએ. 


પોતાનું કુટુંબ કે દેશ છોડીને પરદેશમાં 
અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓ ઝડપી વિકાસ 
સાથે છે તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ એ જ છે 
કે તેઓ જાતે નિર્ણય લે છે અને પોતાનાં કામ 
જાતે જ કરે છે. તેઓ આત્મનિર્ભર હોય છે. 


સત અમર દેવીદાસ 


સેવા ભક્તિની અનન્ય ગાથા... 


સમાયણ કાળમાં શરભંગ કષિનો 
આક્રમ હતો, જે આજનું પરબ યામ. શરભંગ 
કપિનાં પત્નીએ એમને રક્તપિતનો રોગ 
થાઓ એવો શ્રાપ આપ્યો હતો. નિયતિએ 
યુગો બાદ એક એવા અવતારી પુરુષને એ 
જ જગ્યાએ મોકલ્યા, જેમણે જીવન ભર 
રોગીઓની સેવા કરી. હાથેથી સાફ કરીને, 
રક્ત, પરની સુગ રાખ્યા વિના સેવા કરનારાં 
અવતારી ઓલિયાને આવો યાદ કરીએ. 
સાથે એક મહાન જી આત્માનો સાથ મળતાં 


- રમેપુરી ચુ. ગોતી 'સરથિ જ 
મુ થા, ભયાઉ (કચ્છ) 


સેવા યજ્ઞની સુવાસ આજે પણ પ્રસરેલી છે. 

ગરવી ગુજરાત સંતો, મહંતો, 
પાળિયાઓ, વીરો, કવિઓ, પ્રેમીઓ, 
દાતાઓની ભૂમિ છે અહીં દર દશ ગાઉમાં 
એક અમર ગાથા ઘટી છે. આજે પણ ગામડે 
ગામડે અલખ નિરંજનનાં નાદ ગુંજે છે. 
સનાતન ધર્મ ભારતમાં સૌથી વધુ ગુજરાતમાં 
પ્રજવલિત છે એમ કહેવામાં જરાય 
અતિશયોક્તિ નથી. આટલો ભવ્ય ઈતિહાસ 
અન્ય કોઇ રાજ્યનો નથી. 


આ વાત છે એક કોડભરી સીની, એક 
નિજાનંદી સાધુની, એકાદ ઘટના જીવન 
પલટી નાખવા પુરતી હોય છે. 

જેતપુર તાબાના પીઠડિયા ગામના 
લખમણ ડવ અને ક્મુમાની દીકરી 
અમરબાઈ વિસાવદર તાબાનાં શોભાવડલા 
ગામમાં પોતાના મોસાળ ચાવડા પરિવારમાં 
લાડકોડથી રહેતાં. આડિંર કુળ. 
અમરબાઈની ઉંમર થતાં સારા ઘરેથી 
સગાઈના માંગા આવવા લાગ્યા. દીકરીના 
માંગા આવતા લખમણ બાપા અને કમુમાએ 
મોસાળમાં મોટી થઈ રહેલ દીકરીની સગાઈ 
સાથે તેના લગ્નની ઉતાવળ કરી 
અમરબાઈનું બગસરામાંથી માંગુ આવતાં 
સગાઈનો પ્રસંગ ધામયૂમથી ઉજવવા 
લખમણ આહિરે તૈયારી આદરી. કમુમા 
પિયરીયાઓને સગાઈનું આમંત્રણ આપવા 
સાથે દીકરીને તેડવા લખમણ ડવને લઈ 
શોભાવડલા પહોંચી ગયાં. પીઠડિયાથી 
દીકરી-જમાઈ આવતા ચાવડા પરિવારમાં 
રાજીપો પ્રવર્તી ગયો. માં, બાપને જોઈને 
અમરબાઈનો હરખ હૈયામાં સમાતો ન હતો. 
શોભાવડવામાં બે-ત્રણ દિવસ મહેમાનગતિ 
માણી. સગાઈમાં હાજર રહેવાનું સૌને 
ભાવપૂર્વક આમંત્રણ આપી પરિવાર સાથે 
ગામ જવા વિદાય લીધી. 

લખમણ બાપાએ જાતવાન બળદોને 
ગાડે જોડી રાશ ઢીલી કરતાં રેવાળ ચાલે 
બળદોએ પીઠડિયાનો મારગ લીધો. ગળામાં 
સૂમસુમ કરતા ઘુધરાનાં અવાજ સાથે પીઠ 
ઉપર શોભતી ઝો સાથે બળદો એકધારી 
ચાલે આગળ વી રહ્યા હતા. કમુમા અને 
અમરબાઈ સાથે લખમણ ડવ અલક 


08 


મલકની વાતો સાથે રસ્તો ઉકેલી રહ્યા હતા. 
બપોરનો સમય થતાં બળદોને ધડી બેધડી 
આરામ કરાવવાનું વિચારતા આસોના 
આકરા તાપમાં વાવડીની સીમમાં સરભંગ 
શષિનો આશ્રમ જોયો. આશ્રમની બાજુમાં 
આવેલ વડ જોતાં રાશ ખેંયી ગાડુ વડના 
છાંયા નીચે લીયું, બળદોને વહેતા ઝરણામાં 
પાણી પીવરાવી નીરણ-પૂળો કરી પરિવાર 
સાથે બપોરો કરવા બેઠા. કમુમાએ 
પિયરમાંથી આપેલ સુખડીનું ભાતું ખોલતા 
તૈની સોડમ ચારેબાજુ ફેલાઈ ગઈ. સુખડીના 
ત્રણ-ચાર યોસલા ખાઇ ઓડકારો લૈતા 
વડલા નીચે આરામ કરવા વંબાવ્યું 

અમરબાઇએ મા-બાપને ખઆારામ 
કરતાં જોઈ વડ સામે આવેલ ઝુંપડીઓમાં 
રોગીઓની સેવા કરતા સાધુને જોતાં તે ત્યાં 
પહોંથી ગયાં. કોઢ અને રક્તપીત્તિથી 
પીડાતા લોકોના શરીરમાંથી નીકળતા 
લોહી-પરુ સાફ કરતા સાષુડાને જોઈ 
અમરબાઇ નવાઇ પામ્યા. દર્દીઓના લોહી- 
પરુ સાફ કરી સ્નેહથી સાંત્વન આપવા સાથે 
પાટા-પીંડી કરતા સાયુ એક પછી એક 
દર્દીની સારવાર કરતા આગળ વી રહ્યા 
હતા. આ જોઈ અમર તેમને મદદ કરવા 
આગળ વધતાં સાધુએ રોકતા કહ્યું, "દીકરી, 
તું રકતપીતિયાથી દૂર રહે તેને અડવાથી ચેપ 
લાગે. "અમર ધીમા અવાજે બોલી, “બાપુ, 
રક્તપીત્તિયાના વોહી-પરુ ઘસી તમે સાફ 
કરો છો, તોય તમને ચેપ નથી લાગતો.?" 

સાધુ નમણું હસ્યા, "દીકરી, 
હરિનામનો થેપ જેને વાગ્યો હોય તેને 
રક્તપીત્તનો ડર કેવો? અમે તો સાધુની જાત. 
નજીને કી આશ, ન મોત કા ડર. 


અમર જોઈ રહી.. "બાપુ, જો તમને 
ડર ન હોય તો હું આહીરની દિકરી છું, મને 
બીક કેવી? આઠિરાણી છું બાપુ, અમને 
કોઈનો ડર હોય નહીં. મોત નિશ્ચિત છે તો 
ડરવું શું કરવાને?” 

સાધુનાં હાથ થંભી ગયા. નજર કરી. 
સૂપ સૂપનાં અંબાર સમી જુવાન જોષ 
છોકરી સોનાનાં ધરેણાંથી ઓપતી હતી. 
સૌમ્ય રૂપ ચમકતું હતું. 

“દીકરી, હું તને બીવડાવતો નથી, આ 
ચેપી રોગ છે એટલે દૂર રહે તો સારૂ." 

મીઠી રણકે અમર બોલી, "બાપુ, તમે 
આ ઉંમરે દીનદુ:ખીયાની સેવા કરો, અને 
મને દૂર રહેવાનું કહો? ઈ' ઠીક નથી!" 

સાધુને રાજીપો થયો, "દીકરી, અમને 
તો આઘધ્ત છે, પણ તારા માટે નવું કે'વાય. 
અમે તો હેવાયાં થઈ ગયાં છીએ. પણ તારી 
કુમળી કાયા.. રક્તપિતિયાઓનાં શરીર 
ધોઈ ધોઈને મારા પર ભવઃનાં પાપ ધોઉં છું.” 
સંવાદ ચાલ્યો. 

મૂળ મુંજિયાસર ગામના શ્રદ્ધાળુ પૂંજા 
રબારી અને સાજણ બાઈનાં ઘેર દેવા 
રબારીનો જન્મ. નાનપણ થી જ દેવો ભગત 
શ્રદ્દાળુ જીવ. ગિરનારના જંગલમાં આવેલ 
ચમનાથ મહાદેવના તપસ્વી ત્રકષિ 
જેરામભારતી ગોસ્વામી બાપુનાં શિષ્ય હતા. 
એક વેળાએ એવું બન્યું કે જેરામ બાપુ 
સાધનામાં લિન હતા ત્યાં જે નારાયણ બાપુ 
કડીને એક ગામડિયો જણ આક્રમનાં 
દરવાજે ખડો થયો. 

"બાપુ, સંસારમાં મન નથી ગોઠતું. 
હંધુંચ મીથ્થા ભાસે છે. ભક્તિ કર્તા 


09. 


આવડતી નથી. આતમનું કલ્યાણ કરવાનો 
મારગ ચિંધો બાપુ" 
ભારતીબાપુએ ઘડી ભર ભગત સામું 
જોયું. રબારીનો દીકરો. વન વગડો એજ 
માવતર. દુનિયાનું ઝારું ગણિત જાણે નહીં 
નિર્ભેળ માણસ, 
બાપુએ વેદનાં ઉપદેશ આપવા કરતાં 
મનો વૈદનાનો ઉપદેશ આપ્યો 
“જા બેટા દિન દુઃખિયાની સેવા કરજે. 
આજ થી તું દેવો નહીં, પણ દેવીદાસ. મનુષ્ય 
માત્રમાં ઇશ્વર ભાળજે” 
અને ગુરૂનાં શબ્દો માથે ચડાવીને દેવા 
રબારીમાંથી સંત દેવીદાસ બનેલા ભગત 
નીકળી પડ્યા સેવા અર્થે. 
ધવા રબારીએ સંસારનો ત્યાગ કરી 
સંન્યાસ યારણ કરતાં ગુરુ જેરામભારતીએ 
દેવાની જગ્યાએ 'ેવીદાસ' નામ આપી 
રક્તપિત્તિયાની સેવા કરવાનો આદેશ કર્યો 
હતો. ગુરુનો આદેશ માન્યો અને અમર થઈ 
ગયા, 
બિરદ અપના પાળતળ, 
પૂરન કરત સબ આશ. 
જાકો જગમેં કોઈ નહીં, 
તાકો એક સંત દેવીદાસ. 
અંદાજે સાડા ત્રણસો વર્ષ પહેલાંનો 
આ કિસ્સો. 
સંત દેવીદાસને રક્તપિત્તિયાની સેવા 
કરતા જોઈ અમરમા ભાવવિભોર થઈ ગયાં. 
ક્ષણભંગુર સાંસારીક સુખની જગ્યાએ 
સેવામાં રહેલ સાશ્વત સુખનો સાક્ષાત્કાર 
કરવા કોઢિયાઓની સેવા કરવા લાગે છે. 
દીકરીની ભાવના જોઇને સંત દેવીદાસ 


વાળી શકતા નથી. 

બાપ બળદોની રાશ ખેંચી ગાડુ ઊભું 
રખી દીકરીની રાહ જોતા હતા. 

પરંતુ અમરમાને સેવાની સમાયિ લાગી 
ગઇ હતી. ધણી વાર થતાં દીકરી ન આવી 
એટલે માં-બાપ આશ્રમમાં આવ્યા. દીકરીને 
ભાવવિભોર થઈને સેવાયજ્ઞ કરતી જોઈને 
પહેલે તો ડધાઈ ગયાં. અરેરેરે આ શું કરે છે? 

કમુમાએ તેના ખંભા ઉપર ધીમેથી 
હાથ મૂકી ગાડામાં બેસવાનો ઇશારો કર્યો. 

અમરમાએે અચકાતી જીભે 
રક્તપીત્તીયાની સેવા કરવાની જનેતા પાસે 
રજા માંગી. "માં, મને અહીં રેવા દે. હું સેવા 
કરવા માંગુ છું.” 

બાપ થોડા તપી ગયા. 

"હાલય હાલ્ય હવે. આવા બાવાઓનાં 
વાદે યડાતું હશે." 

પણ જનેતા જાણી ગયાં હતાં, ભાળી 
ગયાં હતાં. 

અમરની વાત હસી કાઢતાં કમુમાએ 
તેનો હાથ પકડી ગાડા તરફ આગળ વષ્યા. 

'હાલ્ય બેટા, જમાનો શું કેશે. તારું 
વેવિશાળ થવામાં છે." 

«યારે અમર આંખમાં આંસુ સાથે હાથ 
જોડી રક્તપીત્તિયાની સેવા કરવાની ફરી 
મંજૂરી માંગી. લખમણ ડવે મા-દીકરીની 
વાત સાંભળી સંન્યાસી જીવનની કઠીનતા 
અમરમાને સમજાવી. પરંતુ અમર 
મક્કમતાથી પોતાની વાતને વળગી રહેતાં 
શોભાવડ્લાથી મામા-મામી અને 
બગસરાથી સગાઓને તેડવા માણસો 


10 


દોડાવ્યા. શોભાવડવાથી આવેલા મામા- 
મામીએ સમજાવવા છતાં અમર મક્કમ રહી 
સૌને હાથ જોડી રજા માંગી. અમરનો વૈરાગ્ય 
જોઈ મા-બાપ અને મામા-મામીએ 
આશીર્વાદ સાથે સંત દેવીદાસના આશ્રમમાં 
જોડાવાની ભારે કૈયે રજા આપી. 

એ દરમિયાન બગસરાથી પોતાના 
દીકરા માટે અમરમાનું માંગુ નાંખનાર સગા 
આવી પહોંચતા તેમણે અમરને સમજાવી, 
પરંતુ અમરએ તેમની વાત કાને ન ધરતાં 
માથા ભારે સગાઓએ ગુસ્સે થઈ આશ્રમ 
માથે લૈતા વાતાવરણ તંગ થઈ ગયું. અમરનો 
વૈરાગ્ય જોઈ મા-બાપે રક્તપિત્તિયાની સેવા 
કરવાની રજા આપતા સંત દેવીદાસ 
આક્રમમાં સંન્યાસીની તરીકે તેઓ જોડાયા. 

સરભંગ કષિનો આશ્રમ યુગોથી તેની 
આગવી ઓળખ ધરાવે છે. કચ્છના પ્રસિદ્ધ 
સંત મેકરણ દાદાએ અહીં કઠોર તપ કરી 
બાર વર્ષ સુધી કાવડ ફેરવી અન્નક્ષેત્ર 
ચવાવેવ. 'માનવ સેવા એજ પરભુ સેવા' મંત્રને 
સાર્થક કરતા સંત દેવીદાસે સમાજમાંથી 
તિરસ્કૃત કોઢીયા અને રકતપીતતિયાની સેવા 
સાથે ભૂખ્યાને ભોજનનો સિલસિલો ચાલુ 
સખેલો. સંત દેવીદાસના સેવા કાર્યમાં 
અમરમા જોડાતા તેઓ દર્દીઓને નવરાવી, 
ઘાવ સાફ કરી, ઔષધના લેપ અને 
પાટાપીંડી સાથે પ્રેમથી જમાડતા, 
અમરમાની પ્રેમભરી હૂંક અને હામ રોગીને 
રોગમુક્ત કરતા. એ સાથે ભીક્ષા માટે ખંભે 
કાવડ મૂકી ભૂખ્યાની ભૂખ ભાંગવા સદાવ્રત 
ચલાવતા. 


ભૅંસાણના સાદુળ ખુમાણે અમરમાની 


દશનામ સરક્યુલર ! 2506-1024. 


પરીક્ષા કરતા તેને સદાચારના માર્ગ વાળી 
અમરમાએ ભક્તિના રંગે રંગી દેતા, સંત 
દેવીદાસે તેને કંઠી બાંધી શિષ્ય બનાવેલ. 
સાદુળ ભગત તરીકે પ્રસિદ્દ થયેલ આ 
શિષ્યની સમાધિ પરબધામમાં આજેય 
પૂજાય છે. 

ખૂબ વિરોષ થયો હતો. એક સ્તી જ્યારે 
ધરબાર છોડીને સત્યનાં માર્ગ ચાલે ત્યારે 
જમાનો સાથે નહોતો. અમરમાં-દેવીદાસ 
બાપુને ભાંડવામાં જમાનાએ કંઈ બાકી 
નહોતું રાખ્યું, પણ દોમ દોમ સાહ્યબીનો 
ત્યાગ કરીને આહિરાણી જ્યારે ભક્તિનાં 
માર્ગ આગળ વધ્યાં ત્યારે નામ પ્રમાણે જ 
અમર થઈ ગયાં. એક નાનકડી જ્યોત આજે 
તો ખૂબ પ્રજવલિત થઈ ગઈ છે. ગુરુ 
શિષ્યાનાં નામ પણ એક સાથે લેવાય છે. 


અમર દેવીદાસ. 

જેરામભારતી ગોસ્વામી બાપુનાં 
શિષ્ય દેવા ભગત, દેવામાંથી દેવીદાસ થયા 
અને એમનાં શિષ્યા અમરમાં..! 

સંત દેવીદાસ બાપુને રક્તપિતનો રોગ 
વાગ્યો હતો. પણ કોઈની સેવા ન લીધી અને 
જીવતાં સમાધિ લીધી. અમરમાંએ પણ 
જીવતાં સમાષિ લીધી. પરબ યામ આજે તો 
ખ્યાતનામ છે. 

વેદસ્ય 

અહીં અષાઢી બીજનાં ભવ્ય મેળો 
ભરાય છે. રક્તપિતનાં રોગીઓની માનતા 
પુરી થાય છે. 

જય સત દેવીદાસ અમર દેવીદાસ.. 


'1161#11--- 


વિશ્વના તમામ જીવો લાયક અને 
હકદાર છે. ત્યાં કોઈ અયોગ્ય નથી કારણ કે 
તે ભગવાનનો અંશ છે. પરંતુ સમયાંતરે 
વાસણની સફાઈ પણ રી ક 
લોકો પોતાનું પાત્ર એટલું ગંદુ કરે છે કે તેમાં 
રૈ તો પણ તે ઝેર બની જશે. 

શૈ આપણાં વાસણમાં એટલા 
બથા કાંકરા અને પથ્થરો ભરી દીધા છે કે 
હવે તેમાં હીરા અને ઝવેરાત માટે જગ્યા 
બચી નથી. 


જીવનનું આ પાત્ર દુર્ગુણો, દુરાયાર અને 
અનૈતિકતાના રૂપમાં એટલા બધા કાંકરા 


12 


અને પથ્થરોથી ભરેલું 
અને આયારના રૂપમાં રત્નોનો પ્રવેશ શક્ય 
નથી. 
ભગવાનની કથા, સત્સંગ અને સારા 
શાના આક્રયમાં દરરોજ તમારા મનને 
જેથી આપણા પાત્રમાં 
જામે. સર્વના કલ્યાણને ધ્યાનમાં 
શા પ્રામાણિક, નિર્દોષ, 
વૈરાગ્યહીન, દોષરહિત અન 


સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે 
આવવામાં લાંબો સમય નહીં લાગે. 


ટેકનો 
ન્યૂઝ 


એપ્લિકેશન 


વગરનો 


સ્માર્ટફોન.. 


સ્માર્ટફોન અને એષ્કિકેશન તો એક જ 
સિક્કાની બે બાજુ છે. બંને એકબીજા વગર 
નકામા છે. આ વાત અત્યાર સુધી સાચી 
હતી પણ હવે નથી, કારણ કે હવે 
એપ્તિકેશન વગરનો સ્માર્ટફોન આવી ગયો 
છે! તમે બરાબર વાંચ્યું છે, એપ્લિકેશન 
વગરનો સ્માર્ટફોન. આ ફોનમાં એ બધાં જ 
કામ થશે જે અત્યારના ફોનમાં થાય છે, પણ 
એખ્િકેશન વગર! 

*આગામી પાંચથી દસ વર્ષ બાદ 
આપણામાંથી કોઇ એપનો ઉપયોગ નહીં 


કરતું હોય', આ શબ્દો 0૦૫૬5૦(૧૦ 
16101070 ના સીઇઓ ટિમ હોએટેૅગ્સના છે. 


થોડા ધ્વિસ પહેલાં સ્પેનની રાજાની 
બાર્સેલોનામાં યોજાયેલી મોબાઇલ વર્લ્ડ 


દશનામ સરક્યુલર : 2506-0124 


શિરાગગીરી જી. ગોસાઈ 


શ્રિ 


જો તમને એવો સ્માર્ટકોન આપવામાં આવે કે જેની અંદર એકપણ 
એપ્લિકેશન ના ચાલતી હોય તો તમે શું કરો? તરત ના પાડી દો અને બોલો કે, 
ભાઇ એપ્લિકેશન વગરનો સ્માર્ટકોન શું કામનો? 


કોગ્રેસ (000/0)-2024માં આ એપ ફ્રી 
કોન્સેપ્ટ સાથેનો ફોન રજૂ કરતા સમયે 
તેમણે આ વાત કરી હતી. 0૦૫15૦ 
181016000 નામની જર્મન કંપનીએ ઇત્કાંત-કાં 
અને ૫૭1૦૦/૦01 18010010ાંઢક સાથે 
મળીને આ એપ ફ્વી ફોન બનાવ્યો છે. જેને 
ટી ફોન (1 2000૦) એવું નામ આપવામાં 
આવ્યું છે. 

શ્ર આસિસ્ટન્ટ - તમારો પર્સનલ જીન: 


વર્તમાન સમયે દરેક ક્ષેત્રમાં 
આર્ટિફિશયવ ઇન્ટેલિજન્સ નવાં નવાં દ્વાર. 
ખોલી રહી છે. આ ફ્રોન પણ તેનું જ 
પરિણામ છે. માટે જ તેને & કોન પણ 
કહેવામાં આવી રહ્યો છે. સરળ ભાષામાં 
કહીએ તો આ ફોન એપ્કિકેશન વડે નહીં 


દશનામ સરક્યુલર : 2506-:024 


પરંતુ 1 વડે ચાલશે. અત્યારે જે પણ 
સ્માર્ટફોન આવે છે તે તમામ એપ સેન્ટિક 
હોય છે, તેમાં કોઇ ફ્રીયરનો ઉપયોગ કરવા 
કે કોઇ કામ માટે એપ્તિકેશનનો ઉપયોગ 
કરવો જરૂરી છે. જ્યારે 1 2100૦ એઆઇ 
સેન્દરિક છે, જેમાં તમામ કામ એખાઇ વડે 
થશે અને એપની જરૂર જ નહીં પડે. 


7 900 ૦માં તમને એક એઆઇ 
આસિસ્ટન્ટ મળશે, જે તમારા તમામ કામ 
કરશે. બસ તમારે તેને વોઇસ અથવા તો 
ટેક્સ્ટ વડે આદેશ આપવાનો રહેશે. એક 
પ્રકારે તમારો પર્સનલ જીન, જે તમારા દરેક 
આદેશનું પાલન કરશે. આ એઆઇ 
આસિસ્ટન્ટ એકિટવેટ કરવા માટે સાઇડમાં 
એક બટન પણ હશે અને સ્ક્રીન પરથી પણ 
એક્ટિવેટ થઇ શકશે. 10 એપનું કામ એક 
સાથે. હવે તમને થશે કે આમાં નવું શું છે? 
અત્યારે દરેક સ્માર્ટકોનની અંદર વોઇસ 
આસિસ્ટન્ટ આવે જ છે. આઇફોનમાં 'સિરી' 
આવે છે અને એન્ડ્રોઇડમાં 'ઓકે ગૂગલ' 
બોલતા તમારા વોઇસ કમાન્ડનું પાલન થવા 
લાગે છે. જોકે, અહીં વાત વોઇસ 
આસિસ્ટન્ટની નથી પરંતુ એઆઇ 
આસિસ્ટન્ટની છે. વોઇસ આસિસ્ટન્ટ તો 
કમાન્ડ પ્રમાણે સંબંધિત એપ ખોલી આપશે 
અને ફ્રોન કે મેસેજ કરવા જેવા કામ કરશે. 
જ્યારે એઆઇ આસિસ્ટન્ટ એપ વગર જ 
તમારા તમામ કામ કરી દેશે. 


ફ્વાઇટટ્રેનની ટિકિટ બુક કરી આપશે, 
શોપિંગ કરી આપશે, સોશિયલ મીડિયા પર. 
પોસ્ટ પણ કરશે, ફોટો અને વિડીયો એડિટ 
કરશે, તમારા દિવસનું પ્લાનિગ કરશે અને 
રિવ્યૂ જોઇને સારી રેસ્ટોરન્ટમાં ટેબલ પણ 


14 


બુક કરી આપશે. વળી આ તમામ કામ એક 
પણ એપ્કિકેશન વગર જ થઇ જશે. આવા 
બધા કામ કરવા માટે અત્યારે કેટલીય એપ 
ખોલીને માથાકૂટ કરવી પડે છે, જે આ 
એઆઇ ફોનમાં ચપટી વગાડતા જ થઇ 
જશે. ફોનમાં રહેલો એઆઇ આસિસ્ટન્ટ 
વિવિધ એપનાં કામ એકસાથે કરી નાખશે. 


*જનરેટિવ એઆઇ અને ઇન્ટરેક્ટિવ 
એઆઇ: 


1. 200૦0૯ જનરેટિવ એઆઇ અને 
ઇન્ટરેક્ટિવ એઆઇના ઉપયોગ વડે કામ કરે 
છે. ઉદાહરણ તરીકે તમે કમાન્ડ આપશો કે 
તમારે ટ્રોલી બેગ ખરીધવી છે. એટલે 
એઆઇ આસિસ્ટન્ટ તમારી સાથે ઇન્ટરેક્ટ 
કરશે. તમને ટ્રોલી બેગની સાઇઝ, કલર, 
બ્રાન્ડ અને પ્રાઇઝ વગેરે પૂછશે. જેના તમે 
જવાબ આપશો એટલે તમને બેસ્ટ રિઝલ્ટ 
જનરેટ કરીને આપશે. 


સામાન્ય રીતે દરેક ફોન અને 
એપ્લિકેશનનો પોતાની થીમ અને ઇન્ટરફેસ 
હોય છે. જ્યારે આ 1 9૫100૭ની ખાસ વાત 
એ છે કે તે દર વખતે સિઝલ્ટને અનુરૂપ 
ઇન્ટરફેસ બનાવશે. તમે જે કંઇ કમાન્ડ 
આપ્યો છે તેનું રિઝલ્ટ કેવું છે તેના આધારે 
ઇન્ટરફેસ બનશે અને તમને સ્ક્રીન પર જોવા 
મળશે. આ વાત ઉદાહરણ વગર સમજવી 
થોડી અધરી છે. 


બે પ્રકારના ફોન આવશેઃ 
જે માહિતી સામે આવી છે તે મુજબ 
કંપની બે પ્રકારાના 7 230006 લાવી રહી છે. 


પહેલા એવા કે જેનું & પ્રોસેસિંગ ફોનમાં જ 
થશે. જેના માટે તે ફોનમાં 5તથ0ત#26૦18. 


દશનામ સરક્યુલર : 2506-0124 


8 ૦૦1 3 પ્રોસેસર ઇનબિલ્ટ આપવામાં 
આવશે. આવા ફોનમાં પ્રોસેસિંગ ઝડપી 
બનશે. સાથે જ ઊર્જાનો વપરાશ પણ ઘટશે 
અને વધારે કસ્ટમાઇઝ સિઝલ્ટ જોવા 
મળશે. જે પ્રમાણમાં થોડા મોંઘા હશે. 


બીજા એવા કે જેનું &। પ્રોસેસિંગ ક્લાઉડ 
એટલે કે સર્વર પર થશે. એટલે કે ફોનને તમે. 
કોઇ કમાન્ડ આપશો તો તેની પ્રોસેસ કોઇ 
બીજી જગ્યા પર રહેલા સર્વરમાં થશે. તેનો 
ફરયદો એ થશે કે યુઝરને પાવરફૂલ એઆઇ 
પ્રોસેસિંગની સુવિધા મળશે. આ સિવાય 
સૌથી મોટો ફાયદો કે આ પ્રકારના ફોન 
સસ્તા હશે કારણ કે તેમાં મોંઘા પ્રોસેસરની 
જરૂર નહીં પડે, પ્રોસેસિંગ તો ક્લાઉડ પર 
થશે. 


* ફ્રોન કઇ રીતે કામ કરશે? 


1. તમે અમદાવાદથી દિલ્ડી જવા માટે 
ખોનની ટિકિટ બુક કરવાનો કમાન્ડ 
આપશો એટલૈ તારીખ, સમય અને 
એરલાઇન વિશે તમને સવાલ પૂછશે. તમે 
આ વિગતો જણાવશો એટલે તમને ફ્લાઇટ 
માટેનાં વિવિધ ઓપ્શન મળશે. તેમાં તમે 
સૌથી સસ્તી અથવા તો સૌથી ઝડપી 
ફ્લાઇટને પસંદ કરો અને ત્યાંથી જ પેમેન્ટ 
કરી ટિકિટ બુક કરી શકશો. 

2. તમારે ટ્રોલી બેગ ખરીદવી છે અને તે 
માટે કમાન્ડ આપશો એટલે તે પ્રમાણેની 
વિવિષ ટ્રોલી બેગ આવી જશે. ત્યારબાદ 
ફોન સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીને તમે કવર, સાઇઝ 
અને કિંમતના આયારે ક્સટમાઇઝ રિઝલ્ટ 
મેળવી શકશો. પસંદ આવેલી બેગનું ત્યાં જ 
પેમેન્ટ કરીને ખરીદી શકશો. 


15 


3. ફોનને કમાન્ડ આપીને એઆઇની 
મધ્દ વડે તમે કોઇ પણ ફોટો બનાવી 
શકશો. અહીંથી જ બીજો કમાન્ડ આપીને 
તેને સૌધી સોશિયલ મીડિયા પર શેર પણ 
કરી શકાશે. 


4. તમને કોઇનો મેસેજ આવશે કે 
દિલ્હીની ટ્રિપ કેવી ચાલી રહી છે? તો કોન 
જાતે તમને સજેસ્ટ કરશે કે જે ફોટો અને 
વિડીયો લીધા છે, તે કમ્બાઇન કરીને એક 
વિડીયો બનાવી દઉં, જે મોકલી શકાય? તમે 
હા પાડશો એટલે થોડીવારમાં વિડીયો બની 
પણ જશે. 


આ તમામ કામ માટે એક પણ એપની 
જરૂર નથી. એઆઇ આસિસ્ટન્ટ દ્વારા 
ઓટોમેટિક બધાં કામ થઇ જશે. આ તો 
તમારા સમજવા માટે કેટલાંક ઉદાહરણ 
આપ્યાં છે. બાકી તો આ ફોનમાં એ તમામ 
સુવિયાઓ મળશે જે અત્યારના 
સ્માર્ટફોનમાં મળે છે. 


અત્યારે એપ્કિકેશનની દુનિયામાં 'ગૂગલ' 
અને *એપવ'નું એકહથ્થુ શાસન છે. 
સ્માર્ટફોન યુઝર્સને પ્વે સ્ટોર અને એપ સ્ટોર, 
પર આધાર રાખ્યા વગર છૂટકો નથી. જોકે 
1 8૫૦૦ તેમનું આ શાસન પૂરું થવાનો 
સંકેત આપી રહ્યો છે. 


આ તો હજુ શરૂઆત છે. એક પ્રકારે 
જોઇએ તો 7 21000૦ એ સ્માર્ટફોનનું 
ભવિષ્ય છે. આ એ ટેક્નોલોજી છે જે 
સ્માર્ટક્ોનની દુનિયામાં કાંતિ લાવી શકવા 
માટે સક્ષમ છે. જે રીતે જનરેટિવ એઆઇ 
આગળ વધી રહી છે તેને જોતા હવે આ 
કાંતિ બહુ દૂર નથી. 


સ્વાસ્થ્ય 


જાળવણી 


ગરમીનાં સમયમ 


આકરી ગરમીથી કેવી સમસ્યાઓ થઈ 
શકે? 


તાપમાનમાં વધારો થવાના લીયે 
શરીરના રક્તના પ્રવાક પર અસર પકે છે. 
આવું જ્યારે થાય ત્યારે આપણી જીઆઈ 
સિસ્ટમને સૌથી વધુ અસર થાય છે. 
આનાથી ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનવ ફ્લેર-અપ થઈ 
શકે છે. તેનાથી પેટમાં દુખાવો અને ઝાડા 
થાય છે. 


પેટના આરોગ્યને સુધારવા માટેના 
ઉપાયો 


* ફ્ૂથની બનાવટો લેવાનું ટાળો. દૂધ પીયા 


1 
પેટ ની સંભાળ... 


2 


પછી થોડી રાહત લાગે, પણ તેનાથી 
શરીરનું તાપમાન વધી શકે છે. ચીઝ, 
આઇસક્રીમ અને માખણ જેવા પદાર્થો 
ઓછાલો. 


તમારા આહારમાં પ્રોબાયોટિક્સ ઉમેરોઃ 
કોમ્બુયા (એક પ્રકારનું કોસ્યિન પીણું) 
પીઓ, ધ્ડીં ખાઓ. પ્રોબાયોટિક 
વૈવાથી પણ પેટમાં સારા બેક્ટેરિયા બને 
છે. 


નિયમિતપણે શારીરિક પ્રવૃત્તિ કે કસરત 
કરોઃ ચાલવા, દોડવા અને યોગને તમારો 
નિત્યક્રમ બનાવો જેનાથી પાચનમાં મદદ 


મળશે. શરીરની હલનચલનથી પેટના 
ઇુખાવામાં તથા તણાવ ઘટાડવામાં પણ 
મદદ મળશે. 


* હાઇડ્ેશનની જરૂરિયાતો ધ્યાનમાં લોઃ 
તમારા પરસેવાના લીધે શરીરમાં 
પાણીના થતા નુકસાનને ભરપાઇ કરવો 
પૂરતું પાણી પીઓ. દરરોજ 8-10 ગ્લાસ 
પાણી પીવું જોઈએ. 


ફડપોઇઝનિંગ: 


ગરમીનો પારો ઊંચે જતા જ ફૂડ 
પૌઇઝનિગની સંભાવનાઓ વધી જાય છે. 
બહાર જમવાનું બનાવતી વખતે ખોરાક 
બગડવાની તકો રહેલી છે કારણ કે સામાન્ય. 
ધ્વિસોની સરખામણીએ ગરમીમાં 
બેક્ટેરિયા ઝડપથી બનતા હોય છે. ફૂડ 
પોઇઝનિગના વક્ષણો વિશે જાણકારી હોવી 
જરૂરી છે. જો તમને નીચે મુજબનાં લક્ષણો 
હોય તો સારવાર માટે તમે યોગ્ય નિર્ણયો 
લઈ શકો છોઃ 


* તાવ * ઊલટી * પેટમાં ચૂંક આવવી * 
પેટમાં ગરબડ * બેચેની * ઝાડા 


ઉનાળામાં સારા પાચન માટેની ટિપ્સઃ 
*પૂરતું પાણી પીઓ 

ઉનાળાની %#તુમાં તમારું શરીર સરળ 
રીતે ચાલે તે માટે પૂરતું કાઇફેશન હોવું. 
જરૂરી છે. પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાથી 
પોષકતત્વો શોષાવાની ક્યા સુયરે છે અને 
પાચન સારી રીતે થાય છે. નારિયેળનું પાણી 
પીવું જોઇએ. 


17 


* વધુ પડતો તીખો અને તળેલો આહાર 
ટાળો 


તમે જેવો આહાર ખાઓ તે પ્રમાણે 
પાચન થાય છે. ઉનાળામાં નિયમિત 
તબક્કાવાર થોડું-થોડું ભોજન લેવાથી પાયન 
સરળ બને છે. વધુ પડતો તીખો અને 
તેલવાળો ખોરાક લેવાથી સરળતાથી પાચન 
થતું નથી અને તેનાથ બ્વોટિંગ કે એસિડીટી 
થઈ શકે છે. 
*સંતુલિત આહાર લો 

ગરમીમાં યોગ્ય અને સંતુલિત આહાર 
લેવો જરૂરી છે. ટામેટાં, સફરજન, તડબૂચ, 
કાકડી અને પાઇનેપલ જેવાં સિઝનલ ફળો 
અને શાકભાજી લેવાથી શરીરમાં પાણીનું. 
પ્રમાણ જળવાય છે અને પેટની સમસ્યાઓ 
હળવી કરવામાં મધદ મળે છે. તમારા 
આહારમાં વધુ ફાઇબર ઉમેરવાથી પણ 
પાચન સરળ બનશે. 
*કોફી, આલ્કોહોલ ટાળો 

દૂધની બનાવટો ઉપરાંત કોફી, 
આલ્કોહોલ અને અન્ય કાર્બોનેટેડ પીણાંથી 
પણ પેટમાં ગરબડ થઈ શકે છે કારણ કે આ 
પ્રોડક્ટ્સથી ડિકાઇડ્રેશન થાય છે. 
પૂરેપૂરું પેટ ભરીને ન ખાઓ 

તીખા, તળેવા અને જંક ફૂડ ટાળવા 
ઉપરાંત વધુ પડતું ખાવાથી પણ ઉનાળામાં 
અપયો થાય છે. જો તમને પેટની સમસ્યાઓ 
પહેલેથી જ હોય તો થોડું થોડું કરીને ખાવાનું 
સખો. આનાથી પાચન સરળ બનશે. 


બોધ 
ક્યા 


હમો..ગથઃ બા 


ઘાસનો રંગ 
લાલ કે લીલો... ““”* નહિ 


જંગલમાં એક વાર એક ગઘેડો અને વાઘ થોડો વિચાર કર્યા પછી રાજા એ કહ્યું ક 
સામસામે આવીગયાં ગયેડો સાયો છે. ઘાસનો રંગ લાવ જ છે. 
ગયેડાએ વાધને કહયું કે આ ધાસની જેમ આવા ફાલતું પ્રશ્નોથી રાજાના દરબારનો 
કેમ લાલધૂમ થઇને કરો છો? સમય બબદિ કરવા બદલ વાઘને એક વર્ષ 
વાઘેકલુંધાસલાલનથીતેલીવું છે. માંટે જંગવમાંથી બહાર રહેવાની સજા 

આથી ગયેડાએ કહ્યું ના ધાસ લાવ જ છે ₹૦કારવામાં આવે છે..!! 
ગલન આ સાંભળી ગયેડો તો ખુશ થઈ ગયો 
અને રાજાની જય બોલાવતો ત્યાંથી ચાલ્યો 


ક ગયો. પણ વાધ ત્યાં જ ઉભો રહ્યો અને 
પણ ગધેડી માન્યો જ નડી. આથી વાધને સજાને કું કે પતે સજ કબૂલ છે પણ 


ગુસ્સો આવ્યો તે વધારે જોરથી બોલ્યો કહીકત એ જ છે કે, 
ઘાસનો રંગ લીવો છે. પણ ગધેડો માન્યોજ સનો રંગ વીવો જ છે.! 
નહી એટલે આ ઘાસના રંગનો પ્રશ્ન જંગલના 
રાજા સુધી લઈ જવાનું નક્કી થયું. આ સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે મને પણ 
ઘાસનો રંગ કયો? આ પ્રશ્ન લઇ ગઘેડો ““૨ છે કે ધાસનો રંગ લીલો છે. 
અને વાધ જંગલના રાજા સિંહના દરબારમાં _ આથી વાધે કહયું તો હું સાયો હોવા છતાં 
ગયા. મને સજા કેમ કરવામાં આવી? 
રાજાએ કહ્યું બોલો શું સમસ્યા છે? આ સાંભળી જંગલના રાજા સિંહે જે કહ્યું 


એટલે ગધેડો બોલ્યો, મહારાજ આ વમાં એક સુંદર બોધ આપે છે! 
ઘાસનો કલર લાલ છે છતાં આ વાધમભાઈ યિંઠે કહયું કે ઘાસ તો લીલા રંગનું જ છે 
માનવા તૈયાર જ નથી. તેઓ ઘાસને લીલા પણ "તારો વાંક એટલો જ છે કે તે ગયેડા 
રંગનું કહે છે! હવે તમે જ કહો કે ઘાસનો રંગ જીડે ચર્ચામાં ઉતરી તારો સમય બર્બાદ 
કયો છે..? કર્યો...” 


હાસ્ય 


કણિકાઓ 


* પપ્પા: લૈબેટા, આ 2000 રૂપિયા ન ન માંએ પ ન પા 
છ વહેલા જગાડતા કીધુ "બેટા ઊભો થા 

શકરો દ પાપા કેમ આજે સામેથી 2000 જી તારે સકુવે જવાનુ છે 
દીકરાએ કૌધુ "મમ્મી મને સુવા દયો, 


કટા આજે સ્કૂલે નથી જવુ, બડ કંટાળો આવે 
દીકરો : અરે પપ્પા ભૂલી ગયા? હું ક્યાં છે" તો માં એ ખીજાઈને કઘ્યુ "આળસ 
કોઇ નોકરી કરં છું? ખંખેરીને છાનીમાનીનો ઊભો ઘા, બહુ 


પપ્પા: ના ના બેટા, તને નથી ખબર રૅનડી લીધુ વેકેશનમાં, તુ સૂવે નહી જા 
પણ તું બહુ સારી નોકરી કરે છેઃ વો કે 
જ્યારથી તે મોબાઇલમાં 0033૪800 રોયા તુ તો "માસ્તર છો.,! 
ડાઉનલોડ કર્યું છે ત્યારથી આખી રાત તું કા 
જાગે છે, અને એટલે અમારે વોચમેન * નવા જમાનામાં એક નવી ફેશન નીકળી 
નથી રાખવો પડ્યો, એટલે આ છેને... 
વોયમેનનો પગાર તને આપું છું બેટા. લગ્ન થવાનાં હોય એ વર-કન્યા 6 ત80/5. 
અ 1૦ 9૦,. 5 ત#/5 10 9૦... એમ 
* માસ્ટર; પપ્પુ તરફ આંગળી ચીંધીને પોતાના સ્ટેટસ પર 10/05/0૪ માં 
પૂછયું, સર્વનામના બે ઉદાહરણો આપો. લખે... 
પપ્મુઃ કોણ? હું? તો વીજુડી એ પણ લખ્યું, 
માસ્તર: બિલકુલ સાયું, બેસો...!! 404]/510 90... 3 0015 10 9૦. 
ક 20/50 6૦. 
એની બેનપણીએ પૂછ્યું, 
વીજુડી, તારાં તો લગન થઇ ગયાં છે ને 


દુકાનદાર: બહેન, તમે દુકાને આવો, 
માક મ તમે કમ કડી પર દીકરી પણ ની. 

કોઈ ભાણેજ-કત્રીજડાંનાં લગન છે કે 
ગ્રાહક: હું તો હંમેશા વઈ જાઉ છુ, પણ રુ? 


ઝક તોવીજુડી કે' ના બેન ના...!! 


આતો... 
કક કાર કપની એ 9૪૪૦૪૦૯ ૦૧૨ પૂત તપેલું તડકેમૂકયું છે.. 
એમાં એટલા ફીયર છે નેકે, ઇ' લેવાનું ભુલાઈ ન જાય એટવે લખું 
છુ... 


એકાદ હમો ચુકી જાઓ ને... તો. 
કાર પોતેજ બેન્કમાં જતીરે..બોવો॥! 


હેલ્થ દશનામ સરક્યુલર : 2506-:0:24. 


ટીપ્સ 


છઃ 


સૌથી ભયાનક રોગ છે. 


સેલ્ફ મેડીકેશન 


જેણે આખા જગતને જીતવા વિશ્વ યુદ 
કર્યું અને હજારો લોકોના જીવ લીધા એવા 
એડોલ્ફ હિટલરે અંતે આત્મહત્યા કરી. જેની 
ફિલ્મો 'ક્લાસિક' કહેવાય છે એવા ગુરૂદત 
જેવા મહાન કલાકારે ઊંઘની ગોળીઓ 
લઈને આભહત્યા કરી. વિદેશમાં ફિલીપ 
એડમ્સ જેવા ફૂટબોલ પ્વૈયર અને ફિડલ 
કાસ્ટ્રો જેવા ક્યુબાના રાજકારણી 
આભહત્યા કરીને મૃત્યુ પામ્યા. એલ્વિસ 
પ્રેસ્લી, મેરેલિન મોનરો અને સુશાંતસિંક 
રાજપૂત જેવા સફળ અને જેની પાસે જગતને 
ખૂબ આશા હતી એવા લોકોએ આત્મહત્યા 
કરી. આ બયાની તપાસ થઈ ત્યારે જાણવા 
મળ્યું કે, આ લોકો એન્ટિડિપ્રેસન્ટ ધવા લૈતા 


હતા. સાયક્યાટ્રિસ્ટ (માનસશાસ્ત્ર) ની 
ટ્રીટમેન્ટ હેઠળ હતા 


છેલ્લા થોડા સમયથી એવું જોવા મળે છે 
કે, આ 'ડિપ્રેશન'નો રોગ સમાજમાં વધુને 
વધુ ફેલાઈ રહ્યો છે. માણસ પાસે બધું જ 
હોય તેમ છતાં જ્યારે એને બધું ઓછું પકે 
ત્યારે અસંતોષમાંથી જનોલો અભાવ એનો 
સ્વભાવ બની જાય છે. કેટલાક લોકોને આ 
અભાવમાં જીવવાની એવી ટેવ પડે છે કે 
પછી એને જીવન જ નકામું લાગવા માડે છે. 
આજના સમયમાં સાયક્યાટ્રિસ્ટ 


(માનસશાસી) પાસે જવું એ શ્રીમંત અને 
શણેલા-ગણેલા-એફ્લુઅન્ટ ક્લાસમાં ફેશન 


બનતી જાય છે. એની સામે કેટલાક લોકોને 
20 


ખરેખર માનસિક સમસ્યા હોય છે, પરંતુ કેટલીકવાર પરિસ્થિતિથી ભાગવા માટે 
એને સમસ્થા તરીકે સ્વીકારવા પણ આવા કે કામ નહીં કરવા માટે, અણઆવડત કે 
લોકો તૈયાર નથી હોતા. માનસશાસ્ત્ર પાસે લધુતાગ્રથિને કારણે પાછા પડતા લોકો માટે 
જવું એટલે *ગાંડા હોવું' નહીં, એ વાત પણ “બીમારીનું બહાનું કામ લાગી જાય છે. 
સમજવી જરૂરી છે. બીજી એક મહત્ત્વની આવા લોકો બીમારીના નામે કમરનો 
વાત એ છે કે, નાની મોટી નિષ્ફળતા કે માર્યુ દુખાવો, છાતીમાં દુખાવો કે ચક્કર આવવા 
નહીં થવાની પરિસ્થિતિ સૌના જીવનમાં જેવી ફરિયાદ કરે છે. આ ફરિયાદોનું કોઈ 
આવે છે, એને કારણે હવે કશું સારું નહીં જ તબીબી પ્રમાણ નથી હોતું, એટલે આવા 
થાય એવું માની લૈવું એ બેવડૂડી છે લોકો માટે શારીરિક તકલીફની ફરિયાદ, 
મનને આપણે જેવું કરીએ તેવું થાય, કરીને અન્ય લોકોની સહાનુભૂતિ કે અટેન્શન 
વડીલો જ્યારે આ વાત કહેતા ત્યારે કદાય કેળવવાનું સરળ બને છે. 
બહુ સમજાઈ નહીં, પરંતુ હવે જ્યારે યુવા આવા લોકો ધીરે ધીરે બોરિંગ અને 
પેઢી જરૂરી બિનજરૂરી ધ્વાઓ ચણા- કંટાળાજનક બનતા જાય છે. લોકો એમને 
મમરાની જેમ લૈતી દેખાય છે ત્યારે આ મળવાનું ટાળે છે કારણ કે, એમની પાસે 
કહેવત અથવા સવાહ સાયા અર્થમાં પોતાની બીમારી સિવાય બીજી કોઈ વાત 
સમજાય છે. વજન વથારવા અને ઘટાડવા હોતી નથી. આ એક વિષચક્ર છે, લોકો 
માટેની ધ્વાઓ, જાગવા અને ઊંઘવા માટેની એમને નથી મળતા અને ટાળે છે માટે એમનું 
ધ્વાઓ, ખુશ રહેવા માટેની ધવા, નશો અટેન્શન મેળવવા આ લોકો વધુને વયુ 
કરવા માટેની દવા... અને આ બધી દવાઓ બીમાર હોવાનું નાટક કરે છે. આ લોકો 
શરીરને જે પ્રકારની આડખસર કરે છે એ બીમારીના નામે ફરિયાદ કરતા રહે છે તેથી 
વિશે નવી પેઢી પાસે માહિતીનું સૌથી વધુને વધુ લોકો એમને મળવાનું ટાળવા 
હાથવગું સાયન હોવા છતાં આખી પેઢી લાગે છે. 
તદન બેદરકાર છે, બેપરવાક અને જાવે જ શોયેલી, ઊભી કરેલી બીમારીની 
બેજવાબદાર રીતે ધવાઓ લઇ રહી છે એ જુ) પેલ મેડિકેશન' જાતે જ ધ્વાઓ લીધા 
વિકાર કરવી) આજના સમયનું સૌથી મોટું દૂષણ 
કેટલાક લોકોને 'દવા' લેવાનું વિચિત્ર છે. 
વળગણ હોય છે. એક યા બીજી રીતે આવા 
લોકો પોતાના શરીરમાં બીમારી શોય્યા કરે 
છે. પોતાની આસપાસની પરિસ્થિતિ એમને 
અનુકૂળ ન હોય તેથી પોતાના પ્રિયજન કે, 
સ્વજનનું અટેન્શન મેળવવા, ધ્યાન ખેંચવા 
કેટલાક લોકો સતત માંદા હોવાનું, અસ્વસ્થ 
હોવાનું બહાનું બનાવ્યા કરે છ. 


લગભગ બયા જ ગૂગલ યુનિવર્સિટીના 
વિધાર્થીઓ છે એટલે જાતે જ ગૂગલ પર સર્ય 
કરીને કે અધકયરી માહિતી સાથે ધ્વાની 
ટીકડીઓ વૈવાની કુટેવ વષતી જાય છે. કફ 
સિરપને શરાબની જેમ પીવો, ડૉક્ટરને 
પૂછ્યા વગર ઊંઘની ગોળીઓ વૈવી અને 


2 


અમુક પ્રકારની ધ્વાઓને ડ્ગ્સની જેમ 
વાપરવાની ફેશન અને ઘેલછા યુવા પેઢીને. 
બરબાદ કરી રહી છે. 


સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ પેઈનકિલર અને 
વિટામિન્સનો છે. મોટાભાગના લોકો માને 
છે કે, ઓવર ધ કાઉન્ટર મળતાં વિટામિન્સ 
શરીરને સાચવવાનું અથવા ઇમ્યુનિટી 
વધારવાનું કામ કરે છે. આપણે જાણતા 
નથી, પરંતુ વધુ પડતું કેવ્શિયમ લૈવાથી 
પથરી થાય છે અને વધુ પડતા વિટામિન 
સીથી ત્વચાના રોગો થાય છે, 


શરીરને જેની જરૂર હોય એટવા જ 
તત્વો બહારથી ઉમેરવા જોઈએ, બાકીના 
તત્વો આપણા ભોજનમાં અને આપણી 
નિયમિત જીવનશૈલીમાં ઉપલબ્ય જ છે, 
પરંતુ આજના સમયમાં ધ્વાઓ પણ 
પ્ખાદેખીથી લેવામાં આવે છે. નહીં જાણતા 
ક ઓછું જાણતા વોકો વોટ્સએપ ઉપર 
અર્થહીન માહિતી અપલોડ કરે છે અને 
કેટલાક લોકો એને સાચી માનીને એનું 
અનુસરણ કરે છે. દવા-વિટામિન કે શરીરમાં 


કોઈપણ પ્રકારના કેમિકલ તત્ત્વને નાખતા 
પહેલાં ભણેલા અને ડિગ્રી ધરાવતા ડૉક્ટરની 
સલાહ લેવી અનિવાર્ય છે. 


જીવમાત્રને કુદરતે સેજ્ફ હીવિંગ (જાતે જ 
સાજા થવાનું એક અદ્ભુત વરદાન) આપ્યું 
છે. માત્ર પ્લાસ્ટરમાં રાખવાથી હાડકાની 
તિરાડ સંથાય છે એવી જ રીતે ધા ધીરે ધીરે 
રૂઝાય છે, માંદી પડેલી વ્યક્તિ ધીમે ધીમે 
સાજી થાય છે. આ કુદરત છે. 


આપણે સૌ વધુ પડતી દવાઓ લઇને 
શરીરને અને કુદરતે આપણને આપેલા આ 
સેલ્ફ હીલિંગના વરદાનને નુકસાન પહોચાડી 
રહ્યા છીએ. ગમે તેટલા દાવા કરવા છતાં 
પણ ધ્વામાં સાઈડ ઈફેક્ટ હોય છે એટલે 
એક બાબત સાજી થાય એની સાથે એક 
નવી સમસ્યા ઊભી થવાની શક્યતા રહેલી 
છે. 


કારણ વગર શરીરને પંપાળવાનું 
છોડીને-બિનજરૂરી ધવાઓનું વ્યસન મૂકીને 
આપણે વયુ સારું અને સ્વસ્થ જીવન જીવી 
શકીએ એવો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. 


૯૦1.૦૨ રરા।[૫1 


બય (છુ? 


ઉ.2પ૫0॥૮ઢદાં૦ા1ડ 
1700088૪ ણણરાણ 


ચિત્ર 
સંદેશ 


આજની સ્કૂલોની 


વાસ્તવિકતા 


તમારે યુનિફોર્મ, શૂઝ, બૂક જેવી બ્રધી જ 
વસ્તુઓ સ્કૂલમાંથી જ લેવી પડશે. 


આભાર 


૩8 નમો નારાયણ, 


અત્યંત આનંદની લાગણી સાથે આ 
“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનનો 
જુલાઈ-ર૦ર૪નો રપમો અંક આપની 
સમક્ષ રજૂ કરવાની સાથે “દશનામ 
સરક્યુલર બે વર્ષ પૂર્ણ કરી ત્રીજા 
વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે. આપના સહકાર 
બદલ આપ સર્વે જ્ઞાતિબંધુઓ, વાચક 
મિત્રો, લેખક બંધુઓ સર્વેનો દિલથી 
આભાર વ્યકત કરં છું... 

મને આશા છે કે આ અંક પણ 
આપને જરૂર ગમશે અને ઉપયોગી 
થશે. અગર આપ એવું ઈચ્છતા હો કે 
આ અંક આપણા સમાજના દરેક 
પરિવાર, સભ્ય સુધી પહોંચે, તો આપ 
આપના સગા-સ્નેહીજનો-મિત્રોના 
ગ્રુપમાં પણ જરૂર શેર કરજો. 
“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનમાં 
સંકલિત કરેલી કેટલીક ઉપયોગી 
માહિતી સોશિયલ મિડીયાના 
માધ્યમથી આપણા સમાજની દરેક 
વ્યકિત, પરિવાર સુધી પહોંચે અને 
ઉપયોગી થાય એવો અમારો આ નમ્ર 
પ્રયાસ છે. આ ઈ-મેગેઝિનનો અંક 
દર અંગ્રેજી મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 
પ્રસિદ્ધ થાય છે. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનને 
હજુ પણ શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા આપના 
સૂચનો આવકાર્ય છે. 


આ અંક માટે આપનો અભિપ્રાય 
અમને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા 
ઈ-મેલ પર જરૂર મોકલશો, આપનો 
અભિપ્રાય અમારો ઉત્સાહ વધારશે 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનના 
આગળના દરેક અંક આપ અમારી 
ટેલિગ્રામ ચેનલ, વોટ્સએપ ગ્રુપ, 
ગુગલ ડ્રાઈવ તેમજ ઈન્ટરનેટ 
આરકાઈવ પરથી દરેક અંક 
વિનામુલ્યે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જેની 
લિંક આ અંકમાં આપેલી છે. 

આપના આશીવરદિ અને સાથ સહકાર 
મળતા રહે એવી અપેક્ષા સહ... 

ડક નમો નારાયણ... 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


રડ 
દશનામ 


સરક્યુલર 
“સમાજ શ્રેષ્ઠીઓના ઈન્ટરવ્યૂ વિશેષાંક'' 


ઓમ નમો નારાયણ. 

જ્ઞાતિજનો. 

આપ સૌને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે દશનામ ગોસ્વામી સમાજનાં 
પ્રસિદ્ધ મેગેઝિન "દશનામ સરક્યુલર”"માં ગોસ્વામી સમાજની વિશેષતાઓ પર 
વિશેષાંક બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. 


જેમાં આપણાં ગોસ્વામી સમાજનાં પાળિયાઓ, જીવંત સમાષિઓ, 
શૂરવીરો, સંતો, કથાકારો, ખેલાડીઓ, કલાકારો વગેરે મહાનુભવોનાં 
ઈન્ટરવ્યુ, સહિંતનાં વિવિષ સાહિત્યિક વિશેષાંકો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. 
આપણાં ભવ્ય ઇતિહાસને તાજો કરવાનો અમારો આ નમ્ર પ્રયાસ આપ સૌને 
ગમશે એવી આશા. 

ટૂંકસમયમાં પ્રથમ વિશેષાંક પ્રકાશિત થશે. 

“સમાજ શ્રેષ્ઠીઓનાં ઇન્ટરવ્યૂ વિશેષાંક.” 

નિઃસ્વાર્થ ભાવે સમાજ સેવા કરતા ગુજરાતભરનાં મહાનુભાવોનો જીવન 

પરિચય. 


તંત્રીશ્રી સહતત્રીશ્રી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી, સમૈશપુરી ઉમેદપુરી ગોસ્વામી 
[9898 550 883) “સારથિ” 


(9987 822 505) 


€-%:- તંઢડા॥હળલં(તા૩ઊ0708.૮010 
2ક 


શત્‌ શત્‌ નમન 


અમારામાં સંસ્કારો અને આવડતોનું સિંચન કરનાર 
અમારાં માતા-પિતાને... 


જર્મળ્યવતધિદરસ્તે મા પલે હવન | 
મા હષહસસેતર્મપ તે સંનોડસ્વફ્મખિ || 


ગુ ઞી. 


પૂ. પિતાશ્રી રામપુરી નારણપુરી ગોસ્વામી * પૂ. માતુશ્રી જમનાબેન રામપુરી ગોસ્વામી 


